Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIV Blg. 15 
Setyembre 7, 2003 
www. philippinerevolution.org 


Paigtingin ang mga pakikibakang bayan 
para ibagsak ang rehimeng US-Arroyo 


abilis na lumalala ang pagkakahiwalay sa mamamayan ng rehi- 

M meng US-Arroyo. Isang matinding pampulitikang krisis ang yu- 

mayanig ngayon sa naghaharing estado na nagbabanta ng mas 

maagang pagwawakas ng paghahari ng rehimeng Arroyo, katulad rin ng re- 

himeng Estrada at diktadurang Marcos, na kapwa napatalsik dahil sa 
pagpapakapapet, militarismo at katiwalian. 

Hinahalukay ngayon sa publiko ang malalaking kaso ng korapsyon 

kapwa sa Malakanyang at sa AFP na ibinunyag ng pag-aalsang militar no- 


a ia NA ong Hulyo 27 at ng mga pulitikong kalaban ni Arroyo. Nahahalungkat 
Rh LANA din ang responsibilidad ng rehimeng Arroyo sa teroristang pambo- 
C mga kaso ng malalaking katiwalian ng mag-asawang 
IM Arroyo, gayundin ng mga personaheng pinakamalalapit sa 
mayang laban sa mga katiwalian ng gubyernong Estrada ang 
& nagluklok sa rehimen. 

yang Pilipino sa pagkapapet at militarismo ng rehimeng 
Arroyo. Bunsod ng mga patakarang makadayuhan at 
yr... at ang pagkawasak ng mga pwersa sa produksyon at 
buhay ng masang anakpawis. Binigyang-daan nito ang 
reresulta sa parami nang paraming kaso ng mga pag- 

labag sa karapatang-tao. 


SELF bomba sa Davao nitong unang bahagi ng taon, gayundin ang pinsala 
at salantang dulot ng militarisasyon sa kanayunan bunga ng tero- 
ristang todo-gera ni Arroyo. 
4 KU Lubos na ikinagagalit ng malawak na mamamayan ang 
kanila, lalupa't isang pag-aalsa ng milyun-milyong mama- 
| Ginagatungan nito ang tumitinding galit ng mamama- 
anti-mamamayan ng papet na republika sa ilalim ng re- 
himeng Arroyo, lalong lumalala ang krisis sa ekonomya 
papalalang interbensyong militar ng US at, sa udyok 
ng US, iniutos ang papatinding militarisasyon na nag- 
Sa pamumuno ng mga ligal na pwersang pamban- 
sa-demokratiko, ang mga papet at militaristang pa- 


ù 
7 iba P 
? R WEN , EH 
i D Wg $. E 
FA NG kad $ A e N é 
` 
1 BN Pa 


ke 


Mga tampok sa Iskandalong Jose Pidal | 22 armas nasamsam Mga tropa ng AFP, 
isyung ito... PAHINA 3 


ng BHB sa mga reyd, CAFGU, sumanib sa 
ambus PAHINA 4 | BHB sa Agusan PAHINA 5 


takaran ng rehimeng US-Arroyo ay 
patuloy na puspusang nilalabanan 
ng mamamayan. Matitinding big- 
was ang dinaranas ng rehimen mu- 
la sa mga pagkilos ng mga pwer- 
sang patriyotiko at demokratiko la- 
ban sa Mutual Logistics Support 
Agreement (MLSA) na nagbibigay- 
laya sa militar ng US na gamitin 
ang buong bansa bilang malaking 
base militar nito: laban sa mga Ba- 
likatan war exercises na nagbigay- 
daan sa mas malaganap na inter- 
bensyong militar ng US sa Pilipi- 
nas, at laban sa bulag na pagsu- 
porta ni Arroyo sa mga gerang ag- 
resyon at okupasyon ng US sa 
Afghanistan at Iraq. 

Gayundin, ipinoprotesta ng ma- 
mamayan ang kabiguan ng rehi- 
meng Arroyo na pigilin ang sunud- 
sunod na pagtaas sa presyo ng 
langis, singil sa tubig at kuryente. 
Lalong nahihiwalay ang rehimeng 
Arroyo sa mga manggagawa at ka- 
raniwang kawani sa pagtanggi ni- 
tong bigyang-daan ang pagtaas ng 
kanilang minimum na sahod at 
sweldo sa harap ng tuluy-tuloy na 
pagtaas ng presyo ng mga saligang 
bilihin at serbisyo. 

Sinisingil ng masang magsasa- 
ka ang rehimeng Arroyo sa kawalan 


EB AYAN 


Taon XXXIV Blg. 15 Setyembre 7, 2003 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 


ng tunay na reporma sa lupa at, 
masahol pa, sa rekonsentrasyon ng 
pag-aari ng lupa sa mga luma at 
bagong-tipong panginoong maylu- 
pa. Tampok dito ang pagbibigay- 
daan ng rehimen sa pag-aagaw ni 
Eduardo “Danding” Cojuangco ng 
ilampung libo at absolutong pag- 
kontrol sa daanlibo pang ektaryang 
sakahan ng mga magsasaka na lu- 
busang ibinaling sa kanyang plan- 
tasyon ng kamoteng kahoy. Malaki 
rin ang kasalanan ni Arroyo sa mga 
magsasaka sa pagbibigay-pahintu- 
lot sa malawakang pananalakay sa 
mga bukirin ng mga halamang ge- 
netically modified na magbibigay 
ng napakalaking tubo para sa mga 
dayuhang korporasyong agribisnes 
habang pumapatay sa mga natural 
na pananim ng mga magsasaka at 
sumisira sa kapaligiran. 

Kasabay nito, ang masang mag- 
sasaka rin ang nasa unahan ng mga 
paglaban sa papatinding militari- 
sasyon sa kanayunan. Sila ang pa- 
ngunahing biktima ng idineklara ni 
Arroyo na todo-gerang nakatuon sa 
walang iba kundi sa masang mag- 
sasaka. Matinding galit ang suma- 
lubong kay Arroyo sa kanyang pag- 
sabit ng medalya kay Col. Jovito 
Palparan ng Mindoro-- ang pinaka- 


Nilalaman 
Editoryal 


Paigtingin ang mga pakikibaka 
para ibagsak ang rehimeng 
US-Arroyo 


modelo ng terorismo ng rehimeng 
Arroyo. 

Ang matinding krisis ay nagbu- 
bunga ng umiigting na intrigahan 
at banggaan sa hanay ng mga reak- 
syunaryo at humahantong sa iba- 
yong karahasan, lalo't wala pang 
lumilitaw na may mapagpasyang 
lamang sa labanan sa pagkapresi- 
dente sa 2004 habang patung- 
patong at naglalakihan ang mga 
isyung paksyunal, pambansa at 
panlipunan na lumiligalig sa buong 
sambayanan. Masugid na nagpapla- 
no ang mga reaksyunaryong oposi- 
syon ng samu't saring maniobrahan 
at pakana kabilang ang pagtatang- 
ka ng mga kudeta o destabilisasyon 
at kahit panduduro para pagbitiwin 
si Arroyo sa lalong madaling pana- 
hon upang hindi niya magamit ang 
kanyang pusisyon upang manalo sa 
eleksyong 2004. 

Marapat lamang na samantala- 
hin ng Partido at ng pinamumunu- 
an nitong mga rebolusyonaryong 
pwersa ang napakainam na sitwa- 
syon sa pamamagitan ng ibayong 
pagpapasigla ng kilusan at mga pa- 
kikibakang masa at propaganda, 
higit na pagpapalawak ng rebolu- 
syonaryong nagkakaisang prente at 
lalo pang pagpapatindi ng mga 
taktikal na opensiba. 

Higit na isusulong ng mga de- 
mokratikong pwersa ang mga paki- 
kibakang masa laban sa pagkapa- 
pet, militarismo at korapsyon ng 
rehimeng Arroyo at ang mga mala- 
wakang pagkilos sa lansangan para 
igiit ang pagpapatalsik kay Gloria 


Maaari itong i-download mula sa J ose Pidal 


Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 
www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot Armadong labanan sa Iraq 
kami sa pamamagitan ng email sa: 


angbayan@yahoo.com Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


Arroyo. Kakumbina ng masaklaw na 
ahitasyon at propaganda, pinaka- 
mahalaga ang diin natin sa masin- 
sing propaganda, at ibayong pag- 
oorganisa at pagpapakilos sa masa 
sa mga baryo, pabrika, komunidad, 
paaralan at lansangan. 

Ang lubhang pagkakahiwalay ni 
Arroyo ay nag-eengganyo ng para- 
mi nang paraming mga pwersang 
nakahandang makipagkaisa sa mga 
patriyotiko at demokratikong pwer- 


A W e 


Matatagumpay na opensiba 


Mga sundalo ng AFP, hinihikayat 
na sumanib sa kilusan 


Mga sundalo, sumanib sa BHB 
Pamumuno ng Partido sa lokalidad 
Si Ka Leo sa kanayunan 


o o e QM UU VI 


ta 
mà 


sa upang kumilos laban sa rehimen. Binibigyang- 
pansin natin ang pag-ugnay, pagpapakilos at pag- 
oorganisa ng mga patriyotikong pwersa na namu- 
mulat sa walang kahihiyang pagkapapet ni Arroyo. 
Kabilang na rito ang mga empleyado ng reaksyu- 
naryong gubyerno at mga pwersa ng reaksyunar- 
yong militar at pulisya, gayundin ang mga kagyat 
na pinuno nila sa mababang antas, na naliligalig, 
namumulat at naglulunsad ng mga protesta sa ha- 
rap ng nasisiwalat ngayong malalalang katiwalian 
sa gubyerno at sandatahang pwersa nito. 

Sinasamantala at pinaiigting natin ang mga 
tunggalian ng magkakaribal na reaksyunaryong 
paksyon maging ang mga tunggalian sa loob ng 
sandatahang lakas ng reaksyunaryong estado. Was- 
tong pansamantalang makipag-ugnayan tayo ma- 
ging sa ibang reaksyunaryo upang ihiwalay ang 
pangunahing kaaway na nasa poder. Gayunman, 
hindi natin pababayaang masamantala ang sitwa- 
syon ng mga di nagsisisi at di pa lubusang napa- 
nanagot na malalaking kriminal na berdugo at 
mandarambong sa bayan, mga kinasusuklamang 
labi ng pangkating Marcos at pangkating Estrada 
upang makapagpangibabaw ng boses at makapa- 
numbalik o makaagaw ng poder. Kailangang patu- 
loy din silang ihiwalay, itakwil at labanan. 

Kaalinsabay, pinananawagan ng Partido ang 
pagpupursige at pagpapapasigla ng mga taktikal 
na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan laban sa 
mga armadong pwersa ng reaksyunaryong estado 
bilang pagtugon sa pagkukumahog ng reaksyunar- 
yong militar na maglipat ng mga pwersa sa mga ki- 
nokonsentrahang larangang gerilya; paniningil sa 
pagpapaigting ng pasistang terorismo ng rehimeng 
Arroyo sa kanayunan at kalunsuran: at paglaban sa 
armadong interbensyon ng US sa bansa. Makabulu- 
han ang idudulot ng pagpapadalas at pagpapala- 
kas ng mga taktikal na opensiba ng BHB sa higit 
pang pagpapaigting ng pampulitikang krisis ng 
buong reaksyunaryong naghaharing sistema. 

Sa harap ng matinding krisis at pagkakasa 
natin ng mga taktikal na hakbangin at pagpapabi- 
lis ng mga gawain upang samantalahin ang napa- 
kainam na sitwasyon, mahalagang mailinaw din 
natin sa pwersa at mamamayan ang pinag-uugatan 
ng kasalukuyang krisis at ang pangangailangan 
para sa puspusang rebolusyonaryong pagbabago sa 
lipunan upang mapagpasyang wakasan ito. Tungo 
sa mapagpasyang paglutas sa mga saligang sulira- 
nin ng mamamayan at pagkakamit ng ganap na 
tagumpay, naghahanda at tumatanaw tayo lampas 
sa pagpapabagsak ng isa o magkakasunod na mga 
reaksyunaryong rehimen. TAB] 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


Away ng mga magnanakaw 


Mga nakaw na yaman 
ng mga Arroyo, 
ibinunyag ni Lacson 


ilalang-kilala ng magnanakaw ang kapwa magna- 
K nakaw. Naging matingkad ito nang ipakita ni 


Sen. Panfilo Lacson nitong Setyembre 1 na ang 
gawi niya at ng padrino niyang si Joseph Estrada ay 
siya ring gawi ngayon ng mag-asawang Arroyo. 

Pito pang sikretong bank account na naglalaman ng 
P168 milyong kinurakot ng mag-asawa ang ibinunyag 
ni Lacson, dagdag pa sa limang bank account na nagla- 
laman ng kabuuang halagang P132 milyon na una na 
niyang ibinunyag. 

Ang naturang mga deposito sa bangko ay nasa pa- 
ngalang “Jose Pidal,” alyas ni Jose Miguel “Mike” Arro- 
yo (asawa ng presidente); ni Victoria Toh, sekretarya at 
kabit ng Unang Ginoo; at mga kapamilya ni Toh. Kung 
pagsasama-samahin, aabot na sa P260 milyon ang na- 
didiskubreng nakaw na yaman ng mag-asawang Arroyo. 
Hindi pa kabilang dito ang mga di pa nahahalungkat sa 
loob at labas ng bansa. 

Ayon kay Lacson, ang naturang halaga ay mula sa 
P270.8 milyong kontribusyon sa kampanyang pang- 
eleksyon ni Gloria Arroyo noong 2000 na sadyang 
itinago at hindi idineklara. Umabot daw sa P321 milyon 
ang lahat ng kontribusyon subalit mga P50 milyon la- 
mang ang iniulat na gastos ni Arroyo sa Commission on 
Elections. 

Bukod sa halagang inilagak ng mga Arroyo sa mga 
lihim na bank account, may napunta rin sa Lualhati 


3 


Foundation, isa sa mga prenteng organisa- 
syon na ginagamit na daluyan ng mag-asa- 
wang Arroyo para sa kanilang nakukurakot. 

Bilang karagdagang paraan ng pagku- 
kubli sa tunay na pinanggalingan ng daan- 
milyong halagang ito, mahigit P18 milyon 
nito ay inilabas muna sa bansa at kalau- 
na'y ipinadeposito sa mga bank account ni 
“Jose Pidal” mula sa iba't ibang bangko sa 
Hongkong. 

Matindi ang maniobrahan ng magkabi- 
lang kampo mula nang mabunyag ang mga 
lihim na bank account. Dinukot noong 
Agosto 26 ng mga tauhan ng Malakanyang 
mula sa isang safehouse sa Tagaytay City si 
Eugenio “Udong” Mahusay, dating pinag- 
kakatiwalaang tauhan ni Miguel Arroyo na 
tumestigong ang dati niyang amo at si 
“Jose Pidal” ay iisa. Binawi ni Mahusay 
ang sinumpaan niyang salaysay subalit sa 
pagkakabuhul-buhol ng bago niyang kwen- 
to ay lalo lamang nadidiin ang mga Arroyo. 

Sa pagpipilit naman nitong makalusot, 
gumawa ng katawa-tawang hakbang si 
Mike Arroyo: bigla niyang pinalitaw ang 
kanyang nakababatang kapatid na si 
Ignacio at pinaamin na siya si J ose Pidal. 
Subalit walang kumagat sa hangal na hak- 
bang ni Arroyo. 

Ayon kay Lacson, na nahaharap din sa 
kasong paglilihim ng mga bank account at 
iba pang ari-arian sa US na nagkakahalaga 
ng milyun-milyong dolyar, may susunod pa 
siyang papuputuking bomba at palilita- 
wing testigo laban sa mga Arroyo. 

Habang patuloy ang batuhan ng akusa- 
syon ng mandarambong sa kapwa manda- 
rambong, umiigting ang banggaan ng mga 
paksyong nag-aagawan sa poder. Palaki 
nang palaki ang posibilidad na bumagsak 
ang ang gubyernong Arroyo dahil sa bigat 
ng nalalantad na mga anomalya at kabulu- 
kan ng kanyang rehimen, bukod pa sa pa- 
giging lantarang papet at militarista nito. 
Dapat maagap at mapagpasyang kumilos 
ang mga ligal na demokratikong pwersa at 
iba pang progresibong pwersa para mata- 
tag na pamunuan at maisulong ang mga 
pakikibakang bayan, maiguhit ang progre- 
sibong paninindigan at linya sa mga pang- 
yayari at pagkilos, at mahadlangan ang 
paghalili sa pabagsak na rehimen ng kap- 
wa nito bulok, tuta at pasista. Mm 


4 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


22 armas, nasamsam ng BHB 
sa mga reyd at ambus 


DALAWAMPU'T dalawang malalakas na armas ang nasamsam ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) mula sa matatagumpay na tak- 
tikal na opensibang inilunsad sa iba't ibang panig ng bansa 
nitong Agosto at Setyembre. Pitong pwersa ng kaaway ang 
napatay at anim ang nasugatan sa naturang mga opensiba. 

Sa Compostela Valley. Isang sundalo ang napatay at apat 
ang nasugatan nang tambangan ng mga Pulang mandirigma 
ang mga nagpapatrulyang sundalo ng 45th Scout Ranger Com- 
pany sa Barangay Andap, New Bataan nitong Setyembre 4. 

Sa Bukidnon. Sinalakay ng mga Pulang mandirigma ng 
Ernesto Roa Command nitong Agosto 28 ang isang detatsment 
ng Bravo Company ng 8th IB sa Valencia City. Anim na M14, 
anim na garan, isang M16 at dalawang karbin ang nakumpiska 
ng BHB. Hindi nagkaroon ni isang putok sa reyd na itinaon 
habang kumakain ang mga reaksyunaryong tropa. 

Sa Masbate. Pinasabugan ng BHB ng bomba noong Agosto 
29 ang sasakyan ng isang grupo ng mga pulis at militar sa 
Sityo Sug-ong, Barangay Lagta, bayan ng Baleno. Napatay ang 
dalawang pulis at tatlong elemento ng CVO. Ang naturang mga 
tropa ay reresponde sana sa pagpaparusa ng BHB sa isang re- 
tiradong pulis. 

Sa Camarines Sur. Nireyd ng BHB ang PNP Kababayan Cen- 
ter 6 sa Barangay Carolina, Naga City, bandang alas 11:30 ng 
umaga nitong Setyembre 2. Napatay ang isang pulis at nasu- 
gatan ang dalawa pa. 

Sa Mindoro. Labinlimang malalakas na armas ang nasam- 
sam ng BHB sa magkasunod na taktikal na opensiba noong 
Agosto 19 at 20 sa dalawang prubinsya ng Mindoro. Ayon kay 
Victor Rivero, tagapagsalita ng Lucio de Guzman Command, ki- 
nabibilangan ito ng 56mm bazooka, isang M203, mga pistola, 
mga bala at iba pang kagamitang militar. 

| nambus ng BHB noong Agosto 19 ang Special Forces Com- 
pany sa Sityo Singco, Barangay Bukal, Bongabong, Oriental 
Mindoro. Kinabukasan, tinambangan Aà 
naman ang “C” Company ng 16th IB 
sa Sityo Kambingan, Barangay San 
Agustin, Sablayan, Occidental Mindoro. ~ 3 f 

Sa Quezon. Iniulat ng Apolonio Men- NER 
doza Command na tatlong kalibre N 
.50 masinggan at dala- AR ad 
wang M16 ang nasamsam #774 Š 
ng BHB sa pagsalakay nito noong 
Agosto 19 sa isang barko ng Philip- œ 
pine Navy at himpilan ng Coast Guard sa F 
Barangay Ungos, bayan ng Real. o Wa 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


Mga sundalo ng AFP, 
hinihikayat na sumanib 
sa rebolusyonaryong kilusan 


rebolusyonaryong kilusan ang mas marami pang upisyal at sunda- 


H inihikayat ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sumanib sa 


lo ng reaksyunaryong gubyerno. Sa isang apat-na-pahinang bukas 
na liham nitong Setyembre 4, hinimok ni Gregorio “Ka Roger” Rosal, ta- 
gapagsalita ng PKP, ang mga tropa ng gubyerno na sumanib sa rebolu- 
syonaryong kilusan o tumulong dito sa pamamagitan ng pagpupuslit ng 
mga armas mula sa mga armori ng militar, pagbibigay ng mahahalagang 
impormasyon at iba pang rebolusyonaryong tungkulin. 


Muling ipinagbigay-alam ni Ka 
Roger ang pagkakatatag ng Lt. Cris- 
pin Tagamolila Movement (LCTM) sa 
loob ng AFP. Ipinangalan ang LCTM 
sa isang gradweyt ng Philippine Mi- 
litary Academy na sumanib sa BHB 
noong 1971 at namartir sa isang la- 
banan sa Isabela noong 1973. Ani 
Ka Roger, ang pagsanib sa LCTM ay 
katumbas ng paninindigan laban sa 
pagkapapet, korapsyon at teroris- 
tang todo-gera ng tutang rehimeng 
Arroyo. 

Direktang sumulat si Ka Roger sa 
mga nakabababang upisyal at kara- 
niwang sundalo at elemento ng AFP, 
PNP at CAFGU na aniya'y nagmumu- 
la rin naman sa mga maralita, inaapi 
at pinagsasamantalahang masa at 
inaapi rin ng matataas na upisyal sa 
loob ng organisasyong militar. 

Nagmungkahi si Ka Roger ng 
iba't ibang paraan para makatulong 
ang mga sundalo sa rebolusyonar- 
yong kilusan. 

Ang una'y ang pagbubuo ng mga 
lihim na study group para pag-aralan 
ang kanilang mga hinaing at iugnay 
ang mga ito sa mga batayang prob- 
lema ng mamamayang Pilipino. 

Iminungkahi rin ni Ka Roger sa 
mga sundalo na maglunsad ng mga 
hayag na pakikibaka para igiiit ang 
kanilang lehitimong mga karapatan 
at kagalingan. “Maaari rin silang 
magpalabas ng mga bukas na li- 
ham, magbuo ng mga unyon at gu- 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


mamit ng iba pang posibleng de- 
mokratikong daluyan para igiit ang 
kanilang mga interes.” 

Hinimok ni Ka Roger ang mga 
upisyal at sundalo ng AFP na masi- 
gasig na pag-aralan ang programa 
ng National Democratic Front dahil 
superyor ito sa National Recovery 


Program ng grupong Magdalo sa 
usapin ng “pagiging komprehensi- 
bo, makabuluhan at malalim sa pag- 
harap sa mga pundamental na prob- 
lema ng mamamayang Pilipino.” 

Sinabi rin ni Ka Roger sa mga 
nakababatang upisyal at sundalo 
na maaari silang umiwas sa mga 
engkwentro sa BHB. Kung hindi na 
ito maiiwasan, aniya, maaari silang 
humingi agad ng tigil-putukan at 
ibigay ang kanilang mga armas sa 
BHB. “Hindi sila dapat magpaka- 
matay nang dahil sa isang bulok na 
organisasyon at bulok na sistema,” 
ani Ka Roger. 

Ipinaalala ni Ka Roger sa kanila 
na tinitiyak ng rebolusyonaryong 
kilusan ang mga karapatan ng mga 
nagsisukong sundalo at tinatrato 
nito nang makatao ang mga dina- 
kip na sundalo alinsunod sa mga 
pandaigdigang alituntunin ng dig- 
ma at makataong batas. AB 


Mga tropa ng AFP, CAFGU sa Agusan del Sur, 
sumanib sa BHB 


KINUMPIRMA ni Jorge "Ka Oris" Madlos, tagapagsalita ng NDF- 
Mindanao, ang paglipat sa BHB ng dalawang sundalo ng Philippine 
Army at ng pinamumunuan nilang dalawang platun ng CAFGU sa 
Agusan del Sur noong Agosto 7. Bago umugnay sa BHB, sinamsam 
nila ang mga sandata sa tatlong detatsment sa Barangay Binakalan 
at Mahayahay, bayan ng San Luis. 

Sina Cpl. Edward Querante at PFC Boboy Abdulhasad, mula sa “C" 
Company ng 29th IB, at pitong elemento ng CAFGU ay tinulungan 
ng milisyang bayan na makapasok nang ligtas sa teritoryo ng BHB. 
Dala nila ang isang M203, dalawang M16, dalawang M14 at apat na 
garan. Ang iba pang hindi nakaugnay sa BHB ay nadakip ng militar. 

Ayon kay Ka Oris, tumiwalag sa serbisyo ang mga sundalo at mga 
elemento ng CAFGU dahil hindi na nila masikmura ang pagbabanta 
at pagmamaltrato ng kanilang mga upisyal: pagbalam o di pagbibi- 
gay ng kanilang mga suplay na pagkain at kagamitang militar, swel- 
do at alawans, at pang-aabuso sa kababaihan. 

Magugunitang noong Hulyo ay isang iskwad naman ng mga MNLF 
integree at grupo ng CAFGU mula rin sa naturang kumpanya ang 
tumiwalag sa kanilang mga yunit dahil sa gayon ding mga hinaing. 

Nanawagan si Ka Oris sa lahat ng sinsero at patriyotikong sun- 
dalo at upisyal ng AFP, PNP at CAFGU na makiisa sa mamamayan at 
ilantad ang kabulukan ng AFP. Dagdag niya, maaari rin silang maki- 
pagtulungan nang lihim sa masa o sa mga yunit ng BHB o di kaya'y 
tuluyang sumapi rito. TAB 


Sa Silangang Kabisayaan 


Mahusay na pamumuno 
ng Partido sa lokalidad 


demokrasya at rebolusyonaryong pagbabago sa lipunan sa mga 


Ber na buhay ang proletaryong pamumuno at diwa ng tunay na 


lugar na maunlad na ang mga sangay ng Partido sa lokalidad at 
nakatatayo na ang mga ito sa sarili. Dito'y damang-dama ang pamumuno 
ng Partido at ng pamunuan ng mga samahang masa sa talas ng mga 
panawagan at sigla ng tugon sa mga ito ng taumbaryo. 


Ganito ang kalagayan sa isang 
baryo sa Samar na mahigit 20 taon 
nang kinikilusan ng BHB at nasasa- 
kop na ngayon ng Pulang kapang- 
yarihan ng mamamayan. Dalawang 
dekada nang nakatayo ang sangay 
ng Partido sa baryo. 

Mataas ang antas na inabot ng 
pag-oorganisa sa baryo. Dalawang 
dekada nang may nakatayong mga 
ganap na samahang masa. Halos 
lahat ng maralita at mababang 
panggitnang magsasaka ay nakapa- 
loob na sa mga samahang masa. 
Aanim katao na lamang ang hindi 
pa naoorganisa sa baryo, at ito'y 
dahil lamang sa sila'y mga bagong 
dating sa lugar at pinalalalim pa 
ang pagkakakilala sa kanila. Ang 
mga panggitnang pwersa, kabilang 
ang mayayamang magsasaka, mga 
kagawad ng sangguniang barangay 


at iba pa ay organisado na rin sa 
rebolusyonaryong kilusang lihim. 

Sa inabot na nitong antas, 
matalas na naitatakda ng Partido 
sa lokalidad ang wastong linyang 
pampulitika at angkop na paraan 
ng pagkilos sa mga pakikibakang 
masa. Nakakamit ito dahil na rin sa 
pagsisikap na konsultahin at kam- 
tin ang pagkakaisa ng lahat ng 
tagabaryo para sumuporta sa mga 
panawagan. Ang kahusayan ng pa- 
mumuno ng sangay at organisa- 
syong masa ay nakabatay sa mapa- 
nuri, napapanahon at mapagpas- 
yang pagtugon sa mga pangangai- 
langan at mga araba o hinaing ng 
mamamayan. Sa ganitong paraan, 
natitiyak ang mainit na pagtugon 
ng mamamayan sa mga panawagan 
sa rebolusyong agraryo at iba pang 
pakikibakang masa. 


Napakalaki na ng natatamong 
benepisyo ng mga taumbaryo sa 
pagsusulong ng mga pakikibakang 
agraryo sa pamumuno ng Partido. 
Dahil sa pag-unlad ng kabuhayan 
ng masang magsasaka, lumiit ang 
pangangailangang mangutang. Ha- 
los pawi na ang usura sa baryo. 

Sa mga pagkakataong nagigipit 
ang ilang mga mahirap na magsa- 
saka, laluna sa pangangailangan 
para sa pangkonsumong palay, na- 
hihikayat ang mga mayamang mag- 
sasaka na magpahiram ng palay na 
halos walang interes. 

Nasa proseso rin ang rebolusyo- 
naryong kilusan sa baryo ng pagsi- 
sinop ng kampanya para pababain 
ang presyo ng mga paninda. Sa 
kasalukuyan, nakaprogramang isa- 
ayos ang mga patakarang magba- 
balanse ng tamang presyo ng mga 
bilihin at sapat na tubo para sa 
mga may-ari ng tindahan. 


ng pagbabalangkas ng mga 
kampanya at pakikibakang ma- 
sa ay masalimuot na proseso ng 
pag-alam at pagsusuri sa kongkre- 
tong kalagayan ng mamamayan, 
masisiglang konsultasyon at pag- 
bubuo ng mahigpit na pagkakaisa. 
Karaniwang nagpapaabot ng 
pangkalahatang panawagan ang 
komiteng seksyon ng Partido na ki- 
nabibilangan ng ko- 
miteng tagapagpaga- 
nap ng sangay sa yu- 
nit ng BHB at ng mga 
kalihim ng mga sa- 
ngay ng Partido sa 
magkakaratig na bar- 
yo. Ang pagpipino o 
anumang pagbabago 
sa plano at ang ak- 
twal na paraan ng 
pagpapatupad ng pa- 
nawagan ng seksyon 
ay binabalangkas na 
ng sangay sa baryo. 
Unang hakbang 
ng sangay ang pag- 
konsulta sa komiteng 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


tagapagpaganap ng mga balangay 
ng PKM, MAKI BAKA at KM sa baryo. 
Batay sa mga datos at pagtinging 
inilalabas ng mga ito, masusing pi- 
nag-aaralan ng sangay kung ang- 
kop nga ba ang mga panawagan sa 
aktwal na kalagayan sa baryo. 

Sa yugtong ito, karaniwang 
ipinapaabot ng sangay sa komiteng 
seksyon kung may mga kinakaila- 
ngang susog sa panawagan batay 
sa resulta ng mga konsultasyon. Ti- 
natalakay ng komiteng seksyon at 
kadalasa'y ipinapaloob na rin sa 
pangkalahatang plano ang mga 
susog ng sangay. 

Susunod na hakbang ang pag- 
haharap ng binalangkas na plano 
sa komiteng balangay ng mga sa- 
mahang masa para pinuhin pa at 
pagkaisahan. Dito na rin binaba- 
langkas ang aktwal na mga takti- 
kang gagamitin, kabilang na ang 
mga pamamaraan kung paano ma- 
kakamit ang pagkakaisa ng buong 
kasapian ng mga samahang masa 
at ang pakikipagkaisa ng sangguni- 
ang barangay. Ang pinakahuling 
hakbang ay ang pagpapatawag ng 
asembliya ng taumbaryo para por- 
mal na pagkaisahan at pagtibayin 
ang mga bagong patakaran at mga 
kaakibat na plano. 

Sa pagsusulong ng rebolusyong 
agraryo sa baryo, demokratikong 
konsultasyon ang paraan ng pagka- 
kamit ng mga kahilingan dahil mga 
panggitnang pwersa ang hihilingan 
at karamihan sa kanila'y mga alya- 
do rin. Malaon nang napalayas ang 
dating despotikong panginoong 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


Ang pagpapahayag ng iba't 
ibang pananaw ay pinadadaloy 
sa mga talakayan ng mga grupo 
di lamang sa loob ng mga ganap 
na samahang masa ng magsa- 
saka kundi pati sa mga grupo 
ng panggitnang pwersa at iba 


pa. 


maylupa sa baryo. Ang mga maya- 
man at panggitnang magsasaka na 
nagpapautang, umuupa ng lakas- 
paggawa at nagmamay-ari ng mga 
tindahan ay kaibigan ng rebolusyo- 
naryong kilusan at gayo'y hindi 
ginagamitan ng antagonistikong 
pamamaraan sa mga pakikibakang 
agraryo. 

Sa buong prosesong ito ay hin- 
di nawawala ang banggaan ng mga 
ideya. Sa mga panawagan hinggil 
sa pagpapataas ng sahod ng mga 
manggagawang bukid, halimbawa, 
may mga pagkakataong bantulot o 
tumututol din ang mayayamang 
magsasaka kaya't nagkakaroon ng 
palitan ng mga katwiran. Ang pag- 
papahayag ng iba't ibang pananaw 
ay pinadadaloy sa mga talakayan 
ng mga grupo di lamang sa loob ng 
mga ganap na samahang masa ng 
magsasaka kundi pati sa mga grupo 
ng panggitnang pwersa at iba pa. 
Sa mga ito'y binabalik-aralan ang 
ilang bahagi ng Rebolusyonaryong 
Gabay sa Reporma sa Lupa bilang 
balangkas ng kampanya at binibig- 
yang-pansin ang mga batayan ng 
mga panawagan. 

Sa mga kampanya para pata- 
asin ang sahod ng mga manggaga- 
wang bukid o ang presyo ng pro- 
dukto ng mga magsasaka, sinusuri 
ang mga kantitatibong batayan 
para sa panawagan. Para maging 
malinaw, ginagawang halimbawa 
ang kaso ng tipikal na pamilyang 
magsasaka, ang kanilang kita at 
gastos. Ipinakikita rin ang kasalu- 
kuyang kabuuang kita, gastos at 


netong kita ng mayayamang mag- 
sasaka at ang tinatayang rasonable 
lamang na mababawas rito kapag 
naipatupad ang panawagan. Ito'y 
para mapasubalian ang argumen- 
tong mawawalan na ng tubo ang 
mayayamang magsasaka kung ita- 
taas ang sahod. Inililinaw na ang 
mga kwenta ay batay lahat sa kasa- 
lukuyang mga presyo at tinitiyak 
din na may rasonable pa ring kiki- 
tain ang mayamang magsasaka at 
hindi lagpas sa kanyang kakayahan 
ang hinihinging umento. Sa nga- 
yon, tinitiyak ng Partido at rebolu- 
syonaryong kilusan na huwag ma- 
pawi ang saray ng mayamang mag- 
sasaka sa baryo dahil may mahala- 
gang papel pa rin sila sa kabuha- 
yan ng mga magsasaka. 

Sa abot ng makakaya, sinisi kap 
na mabuo ang konsensus ng mama- 
mayan. Kung hanggang sa asembli- 
ya ng mga taumbaryo ay hindi pa 
rin maabot ang konsensus, idinada- 
an sa botohan ang usapin. Ang 
pagtalima ng lahat sa kapasyahan 
ng mayorya ay bunga ng mga pam- 
pulitikang edukasyon na ibinibigay 
ng rebolusyonaryong kilusan bukod 
sa lakas ng impluwensya at taas ng 
prestihiyo ng Partido at BHB sa 
lugar. 

Para matupad ang mga kaisa- 
han at mapangalagaan ang kapaka- 
nan ng mga maralita, mahigpit ang 
pagsubaybay ng sangay at mga sa- 
mahang masa sa implementasyon. 

Dahil sa husay ng pamumuno 
ng sangay at higpit ng pagkakaisa 
ng mga taumbaryo, ang mga desi- 
syon at patakaran sa lugar ay sinu- 
sunod maging ng mga dayo. Halim- 
bawa, may isang mayamang magsa- 
saka mula sa ibang baryo na naka- 
bili ng lupa sa lugar at nagpatupad 
ng lumang antas ng pasahod. Ma- 
tatag subalit magalang siyang hi- 
narap ng mga magsasaka para pa- 
liwanagan tungkol sa inabot nang 
kaisahan sa baryo hinggil sa pasa- 
hod. Tumalima rito ang mayamang 
magsasaka. aB 


7 


Mula sa hanay ng mga kabataang estudyante 


Si Ka Leo sa kanayunan 


Nitong ikalawang hati ng nakaraang dekada, tumungo sa kanayunan 
upang mag-ambag sa armadong pakikibaka ang signipikanteng bilang ng 
mga estudyante mula sa kalunsuran. Nakapanayam ng Ang Bayan sa isang 
sonang gerilya sa Albay si Ka Leo, isa sa naturang mga estudyateng nag- 
pultaym at patuloy ngayong nakikibaka sa piling ng masa sa kanayunan. 


masok siya sa sonang gerilya anim na taon na ang nakakaraan. 


INET ang malaking ipinagbago ni Ka Leo mula noong pu- 


Pinakamahalaga sa lahat ng ito ang higit niyang kasigasigan at 


determinasyong kumilos sa larangan 

Nagmula si Ka Leo sa hanay ng 
mga militanteng estudyante sa 
isang pamantasan sa Maynila. Na- 
ging kasapi siya ng Kabataang Ma- 
kabayan noong 1995. 

Nagpasya siyang magpultaym 
sa kalunsuran noong maagang ba- 
hagi ng 1997. Subalit nais muna 
niyang maranasang makipamuhay 
sa Pulang hukbo at masa sa kana- 
yunan, at magpasya kung sa kalun- 
suran o sa kanayunan magtutuluy- 
tuloy sa pagkilos. Kaya noong hu- 
ling bahagi ng 1997, pumasok siya 
sa isang sonang gerilya sa Albay 
para sa tatlong buwang programa 
ng integrasyon sa kanayunan. 

Sa loob ng tatlong buwang 
iyon, tumimo sa kanya ang panga- 
ngailangan sa kanayunan para sa 
mga kabataang may kakayahang 
makapagbigay ng mga pag-aaral. 
Ipinaliwanag sa kanya ng mga 
kasama na may malaki siyang mai- 
aambag sa gawain ng BHB, laluna 
sa pagbibigay ng mga pangmasang 
pag-aaral 

Sa loob ng tatlong buwang 
iyon, napanday sa kanya ang ka- 
handaang magbuhos ng buong pa- 
nahon sa larangan ng armadong 
pakikibaka. Kaya matapos ang tat- 
long buwan, walang pag-aatubili 
siyang nagpasyang magpultaym sa 
kanayunan. 

Dahil sa pagiging baguhan at 
laking-syudad, pinagdaanan ni Ka 
Leo ang ilang mga kahirapan sa 
pag-angkop sa bago at mahirap na 


8 


ng armadong pakikibaka. 
gawain, kalagayan at pamumuhay. 
Ang pinakamahirap na sitwas- 
yong kinaharap niya ay nang maka- 
tunggali niya ang isang beteranong 
kasama kaugnay ng pamumuno niya 
bilang iskwad lider. Pansamantala si- 
yang nanghina sa pagkilos, 
subalit sa tu- 
long ng mga ka- 
sama at sa pa- 
mamagitan ng 
pagpuna sa sari- 
li, bumalik ang f 
kanyang siglasa | 


A 


il 


pina 
fi 1 DA a x 


ging dinggin ang kanilang mga 
problema at palagay. Aniya, higit 
pa sa armas, ang masa ang kaligta- 
san ng hukbo sa harap ng kaaway. 

Naging hamon din kay Ka Leo 
ang matutunan ang lenggwaheng 
Bikol. Matyaga niyang pinag-aralan 
ang lenggwahe, na mahalaga para 
sa ibayong pag-abot at pag-unawa 
sa masa at mga kasama. Di nagta- 
gal, nakapagsasalita na siya nang 
diretso at malawak na rin ang kan- 
yang bokabularyo sa lokal na leng- 
gwahe. 

Malaki ang naitulong sa pag- 
unlad ng kanyang rebolusyonar- 
yong praktika ang pagiging iskwad 
lider niya sa loob ng dalawang ta- 
on. Puro sila kabataan sa iskwad na 
iyon sa isang eryang di pa gaanong 

konsolidado ang kilusang masa. 
Dumanas sila ng hi- 


NANU nd rap at sakripisyo. 
PS | Subalit ayon kay Ka 
j 4 F Leo, ang mga ta- 


gumpay sa pag-oor- 
By. ganisa ng masa sa 
mga baryo ang 


pagkilos na na- A X nakapagpalakas sa 
ging tuluy-tu- 5) {| aki kanyang loob at 
loy hanggang cg ÆN nakapagpataas 
sa kasalukuyan. ZA 11G Ea sa kanyang mi- 
Sa gabay ng F. KU YI N litansya. 
proletaryong ideo- = =% NG AN) NG hua , Ngayon, 
lohiya, pinagsi- 3 WA Miz malaki ang nai- 
kapan ni Ka Leo na == VI: VE aambag ni Ka 


tuluyang pag-aralan 

at mahalin ang pamu- 
muhay sa kanayunan. Ga- 
yundin, sinisikap niyang la- 
ging bantayan at iwaksi ang peti- 
burgis na pag-iisip at gawi at ma- 
internalisa ang proletaryong kaisi- 
pan at kultura. Pinag-aralan niya 
ang kinikilusang lugar at kinilala 
ang masa. Natutunan niya ang 
wastong paraan ng pakikitungo sa 
masa. Ayon kay Ka Leo, “mahala- 
gang panghawakan ang simpleng 
pamumuhay sa lahat ng oras.” 
Ayon pa sa kanya, sa lahat ng pag- 
kakataon ay hindi dapat kaligtaang 
maging magalang sa masa at la- 


SEN 


Leo sa gawaing edu- 
kasyon at pag-oorgani- 
sa sa kinikilusan niyang 
lugar sa Albay. At mula sa 
kanyang mga karanasan sa pagpul- 
taym sa kanayunan, siya naman 
ngayon ang tumutulong at umaala- 
lay sa mga kasamang bagong pul- 
taym sa hukbo. 

Isa lamang si Ka Leo sa mga 
kabataang nagpasyang ibuhos ang 
lakas at talino sa palilingkod sa 
sambayanan sa pamamagitan ng 
buong-panahong pagkilos sa kana- 
yunan. Napakahalaga ng papel na 
ginagampan ng mga kabataang 
katulad niya. TAB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


SA IBAYONG DAGAT KP 


Lumalaganap ang armadong 
paglaban ng mga Iraqi 


mong US sa kumunoy ng Iraq. Matapos madaliang salakayin at 


Hm tumatagal, lalong lumalalim ang pagkalubog ng imperyalis- 


sakupin ang Iraq, kinakaharap ngayon ng mga tropa ng US ang 
lahatang-panig na pagtutol ng mamamayang Iraqi, ang lumalalim na 
demoralisasyon at pagkataranta gayundin ang lumalakas na panawagan 
ng mamamayang Amerikano na pauwiin ang kanilang mga sundalo, at 
ang patuloy at lumalakas na mga batikos ng mamamayan at oposisyon sa 
US sa ginawang pag-atake at patuloy na pag-okupa ng US sa Iraq. 


Tuluy-tuloy na lumalaganap at 
umiigting ang armado at di arma- 
dong pakikipaglaban ng mamama- 
yang Iraqi laban sa mga kolonyal 
na mananakop. 

Umuusbong ngayon sa iba't 
ibang dako ng bansa ang maliliit 
na grupong gerilyang umaatake sa 
batak na mga tropang Amerikano. 

Ilang buwan nang pilit ginaga- 
pi ng mga tropang Amerikano at 
British ang umuusbong na kilusang 
gerilya. Sa pakikipagsagupaan ng 
mga Iraqi sa mga tropang may su- 
peryor na armas, paulit-ulit nilang 
ipinamamalas ang kanilang benta- 
he sa lugar at kapasyahang luma- 
ban. Kung saan-saan nanggagaling 
ang mga armadong Iraqi na bumi- 
bira sa mga tropang Amerikano. 
Walang araw na lumilipas na hindi 
dumaranas ng pinsala ang mga 
tropang mananakop. Katu- 
nayan, mas 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


marami nang tropang Amerikano 
ang napatay mula nang ideklara ni 
Bush na tapos na ang “mayor na 
operasyong kombat” noong Mayo 1 
kumpara sa bilang ng mga tropang 
namatay noong mismong gera ng 
pananalakay. Noong Agosto 27, 
umabot na sa 333 ang napatay na 
sundalong Amerikano habang 1,212 
ang nasugatan. Kumpara ito sa 138 
na napatay sa panahon ng panana- 
lakay ng US at United Kingdom 
noong Abril at Mayo. 

Minamaliit ng imperyalismong 
US ang mga gerilyang Iraqi na diu- 
mano'y mga “loyalista” lamang ni 
Saddam Hussein o di kaya'y mga 
labi lamang ng Repub- 
lican Guard. Ngunit 
kasabay nito, duwag 
nilang iniatras ang kani- 

lang mga tropa at ipin- 
westo sa labas 


NI 
kula 


Tan 


! 
/ 


ng mga syudad upang maiwasang 
maging madaling target ng atake 
ng mga gerilyang namumugad sa 
mga ito. Dahil walang magawa ang 
148,000 pwersang US ngayon sa 
Iraq, nagdagdag na ng tropa ang 
UK at plano ring dagdagan ang 
mga sundalong Amerikano. Taliwas 
sa dati nitong tindig laban sa pag- 
bibigay ng anumang papel sa 
United Nations (UN) sa "rekons- 
truksyon" ng Iraq, maghahapag na 
rin ang US ng resolusyon sa UN na 
bumuo ng isang "multinational 
peacekeeping force" na pamumunu- 
an ng US. Subalit ang planong 
magdagdag ng tropa ay magpapa- 
rami lamang sa mga tulirong target 
ng mga gerilyang Iraqi. 

Kasabay ng mga aksyong mili- 
tar, naglulunsad ng masisinsing ak- 
syong protesta ang mga ordinar- 
yong mamamayang Iraqi. Batay sa 
kanilang mga aksyon at pahayag, 
ang mga grupong Iraqi, kapwa ar- 
mado at hindi, ay hindi itinutulak 
ng kagustuhang ibalik ang rehi- 
meng Hussein kundi ng matinding 
galit at pagkamuhi sa arogante, 
mapangwasak at mapagsamanta- 
lang pananakop ng imperyalismong 
US. 

Lumalalang kalagayan ng ma- 
mamayan. Tinatayang aabot sa 
8,000 sibilyan ang napatay at 
20,000 ang nasugatan bunga ng 
pananalakay. Hindi pa kabilang di- 

to ang libu-libong mamamayang 
biktima sa panahon ng okupa- 
syon dulot ng walang pakunda- 
ngang pamamaril ng mga tropang 
mananakop, ng kriminalidad na lu- 
maganap matapos okupahin ng 
US ang mga syudad at pangkala- 
hatang panlipunang sigalot. 
Milyun-milyong Iraqi ang nasa- 
sadlak sa matinding kagutuman at 
kawalan ng trabaho na di nila dina- 
nas sa ilalim ng rehimen ni Saddam 
Hussein. Dahil sa walang pakunda- 
ngang pambobomba ng US, nawa- 


9 


KP SA IBAYONG DAGAT 


sak ang lahat ng mga pasilidad na 
nagbibigay ng mga batayang serbi- 
syo. Apat na buwan na ang nakali- 
pas “matapos ang gera” ngunit pu- 
tul-putol pa rin ang serbisyo ng 
kuryente at wala pa ring sapat na 
tubig. Para maibalik lamang ang 
dating suplay ng kuryente sa Iraq, 
kailangan ng 513 bilyon. Kailangan 
pa ng 516 bilyon para maibalik ang 
suplay ng malinis na tubig. Tina- 
tayang aabot sa mahigit 5100 bil- 
yon ang kailangan para makumpuni 
at maibalik lamang sa dati ang la- 
hat ng mga pasilidad na winasak 
ng US. 

Masahol pa, kulang na ang sup- 
lay ng langis. Sa kabila ng pagiging 
mayaman sa langis at dating mara- 
mihang nag-eeksport nito, nag- 
aangkat na ngayon ang Iraq upang 
punan ang kanilang pangangaila- 
ngan. Kulang sa 1 milyon bariles 
kada araw ang nailuluwal ng mga 
balon ng langis ng Iraq - malayo sa 
2.8 milyong bariles bago ang oku- 
pasyon. Tinatayang kakailanganing 
mag-angkat ng dagdag na 750,000 
bariles ng langis kada buwan ang 
Iraq upang punan ang kakulangan. 
Nang buksan ng mga tropang Ame- 
rikano ang mga balon ng langis sa 
hilagang Iraq, binalak nitong ila- 
bas ang nailuwal na langis. Dahil 
dito, galit na binomba ng mga 
Iraqi ang mga tubong daluyan ng 
langis patungong Turkey. 

Pagsasamantala ng mga kor- 
porasyong US. Ang kahirapan nga- 
yon sa Iraq ay pinalala pa ng kasi- 
baan ng mga korporasyong Ameri- 
kano. Nagkakandarapa ang mga ito 
na makakuha ng pinakamalaking 
bentahe sa pinakamadaling paraan. 
Ipinatigil ng mga mananakop ang 
pag-aayos ng mga ospital at serbi- 
syong pangkalusugan sa pangkala- 
hatan dahil ipinanukala ng mga 
“Amerikanong tagapayo” na mara- 
pat munang dumaan sa pagsusuri 
ng isang Amerikanong kumpanya 


10 


ang lahat ng mga kagamitan at 
suplay medikal. Upang mapadali 
ang proseso, mapipilitan ang Iraq 
na kumuha ng suplay sa mga kum- 
panyang Amerikano. Gayundin, ka- 
rakakarang ipinatigil ng US ang 
operasyon ng isang kumpanyang 
Liberian na nagpapagana ng net- 
work ng mga cellphone dahil inila- 
lagay diumano ni- 
to sa disbentahe 
ang iba pang mga 
kumpanya. Sa to- 
too, ang negosyo 
sa pagpapatakbo 
ng telekomunika- 
syon sa Iraq ay 
nais lamang ng US 
na solohin ng 
Worldcom, isang 
dambuhalang mo- 
nopolyong Ameri- 
kano na nasangkot 
sa malalaking pan- 
daraya sa US. 

Marahas na 
pagsupil sa mga Iraqi. Ibayong 
karahasan at panunupil ang tugon 
ng mga mananakop sa pagtutol at 
paglaban ng mamamayang Iraqi. 
Nang magrali ang mga Iraqi sa 
harap ng upisina ni Paul Bremer, 
ang tagapangasiwa ng US sa Iraq, 
pinaulanan ng bala ng mga sunda- 
long Amerikano ang demonstra- 
syon. Dalawa ang agad na napatay. 
Nang magrali ang mamamayan ng 
Fallujah noong Abril, 16 ang napa- 
tay sa pamamaril ng mga sunda- 
long Amerikano. Gayundin ang 
nangyari sa Mosul at Karbala kung 
saan 14 ang napatay. Nang dalhin 
ng mga Iraqi ang kanilang mga hi- 
naing sa midya, hinaras o ipinasara 
ng US ang mga ito. 

Dala ng takot, walang pakunda- 
ngang pinapuputukan ng mga sun- 
dalong Amerikano ang sinumang 
pinaghihinalaan- maging mga ba- 
ta, matatanda, kababaihan at kahit 
mga myembro ng midya. Laganap 


Mainam na tipunin ang 
kalat-kalat na mga 
armadong pwersa at 
buuin ang isang 
pambansang pwersang 

gerilya na ng 
makapagdudulot ng higit 
na mas malalaking 
bigwas sa katawan ng 
mananakop. 


ang arbitraryong panghahalughog, 
pang-aaresto at panghaharas sa 
sinumang pinaghihinalaang “loya- 
lista” ni Saddam- na sa mata ng 
mga tropang Amerikano, ay kinabi- 
bilangan ng halos lahat na ng kala- 
lakihang Iragi. 

Inutil na papet ng US. Inutil 
at nagiging katawa-tawa na la- 
mang ang papet 
na “pansamanta- 
lang konseho” (in- 
terim council) na 
itinayo ng US sa 
Iraq. Simula't sa- 
pul, hindi tinang- 
kilik ng mayorya 
mamamayan 
ang papet at pan- 
dekorasyon la- 
mang na konseho 
kung kaya't hindi 
ito kailanman na- 
ging lehitimo sa 
mata ng mga Ira- 
qi. Kinamumuhian 
ito ng mamamayan dahil sa pagi- 
ging sunud-sunuran sa mga mana- 
nakop at wala itong tunay na ka- 
pangyarihan at lakas. Sa ibang lu- 
gar, wasak ang mga pampulitikang 
istruktura at, dahil sa laganap na 
paglaban, walang pag-asa ang US 
na maisaayos ito sa malapit na hi- 
naharap. Tuwirang kolonyal na oku- 
pasyong militar ng US ang tanging 
nagagawang panggugubyerno nga- 
yon sa Iraq at walang palatanda- 
ang mababago ito sa matagal na 
panahon. 

Lumalakas na pagtutol sa US 
at UK. Kasabay nito, lumalawak 
ang galit at pagkamuhi ng mama- 
mayan kahit sa loob ng US at UK sa 
ginawang pandodoktor ng mga 
ulat-paniktik ng rehimeng Bush at 
Blair upang bigyan-katwiran ang 
pananalakay sa Iraq. Lumalakas din 
ang pagtutol maging ng ibang 
pwersang reaksyunaryo sa loob ng 
kanilang mga bansa dahil sa duma- 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


raming sundalong napapatay at 
lumalaking gastos upang panatili- 
hin ang mga ito sa Iraq. 

Dagdag dito, sa loob ng US ay 
lumalakas ang panawagang pauwi- 
in na ang mga tropang Amerikano. 
Mismong mga pamilya ng mga sun- 
dalo ang nangunguna ngayon sa 
pagpapauwi na sa kanila. Nakikita 
nilang isang malaking kahungkagan 
ang ipinamamarali ng militar ng US 
na gerang high-tech at pangako 
nitong hindi mapipinsala ang kani- 
lang mga tropa. Buhay na buhay sa 
kamalayan ng mamamayang Ameri- 
kano ang multo ng Vietnam. Hindi 
malayong ang mga salik na ito ang 
magpupwersa sa rehimeng Bush na 
umatras na sa Iraq, kahit hindi pa 
ito lubusang nakokontrol. 


H2 nagtatagal ang okupa- 
syon ng US sa Iraq, nalalantad 
ang estratehikong kahinaan nito 
sa larangan ng pulitika at gera. Sa- 
lamin ito ng kawalang katarungan 
ng imperyalistang pananakop sa 
Iraq. Minaliit ng US ang kakayahan 
ng malawak na masa ng sambaya- 
nan sa Iraq para labanan ang pa- 
nanakop. Pagbabayaran ito nang 
mahal ng imperyalismong US. 
Nasa mamamayan ng Iraq ang 
lahat ng katwiran at kakayahan na 
patalsikin ang mga dayuhang tro- 
pang mananakop. Mainam na tipu- 
nin ang kalat-kalat na mga arma- 
dong pwersa at buuin ang isang 
pambansang pwersang gerilya na 
makapagdudulot ng higit na mas 
malalaking bigwas sa katawan ng 
mananakop. Napakapaborable ng 
sitwasyon sa Iraq upang tumayo 
at mabilis na lumakas ang isang 
partidong proletaryo at pamunuan 
nito ang gera para sa pambansang 
pagpapalaya sa pamamagitan ng 
pagtangan nito sa armadong paki- 
kibaka at pagbubuklod sa lahat ng 
demokratiko at patriyotikong uri, 
sektor at sektang relihiyoso sa 
Iraq sa isang nagkakaisang pren- 
teng anti-kolonyal. E 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


N BALITA | 


Panonortyur ng RPA-ABB, kinundena 


KI NUNDENA ng KARAPATAN- Negros 
ang pagtortyur ng RPA-ABB sa mga 
nadakip nitong pinaghihinalaang 
kasapi ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa dalawang insidente sa 
Cadiz City noong Agosto 7 at 12. 
Ayon sa pahayag sa midya ng 
KARAPATAN- Negros, napatunayan 
nila sa isang pagsisiyasat na dala- 
wa sa apat na nadakip, sina 
Alexander Pelayo ng Cadiz City at 
Rene Santisteban ng San Carlos 
City, ay tinortyur ng mga elemen- 
to ng RPA-ABB. Ang dalawang iba 


pa ay sina Rodney Ilustrisimo, 20, 
at Richard Gayo, 26, parehong 
taga-Hacienda Pula, Barangay E. 
Lopez, Silay City. 

Pinalo si Pelayo ng yantok, 
sinipa at kinulata ng M16. Di pa 
nasiyahan ang mga tauhan ng 
RPA, pinaputukan nila ito malapit 
sa tainga. Samantala, si Santiste- 
ban naman ay pinalo sa ulo. Ayon 
sa KARAPATAN, ang apat ay pino- 
sasan, piniringan at binantaang 
papatayin habang iniinteroga ng 
mga dumakip sa kanila. 


Pagtugis kay Al Ghozi, sangkalan 
para imilitarisa ang mga komunidad ng Moro 


MARIING kinundena ng National 
Democratic Front sa Western Min- 
danao (NDF-WMR) ang paggamit 
ng AFP sa pagtugis nito sa teror- 
istang si Fathur Rohman Al-Ghozi 
para maitulak ang teroristang 
todo-gera sa Mindanao at tulu- 
yang maibasura ang usapang 
pangkapayapaan sa pagitan ng re- 
himeng Arroyo at Moro Islamic 
Liberation Front (MILF). Sa isang 
pahayag nitong Agosto 28, sinabi 
ni Adan Sindapan, tagapagsalita 
ng NDF-WMR, na sadyang pinata- 
kas si Al Ghozi mula sa Camp 
Crame noong Hulyo para maka- 
paglunsad ang AFP ng mababangis 
na operasyong militar sa mga ko- 
munidad ng Moro at labagin ang 
karapatang-tao ng mamamayang 
Moro. 

Ibinunyag ni Sindapan na 
tatlong di armadong sibilyan ang 
pinatay ng mga elemento ng Char- 
lie Coy, Task Force Tabak ng 1st 
Infantry Division noong Agosto 7 
nang salakayin nito ang Barangay 
Bauyan, Sultan Naga Dimaporo, 
Lanao del Norte para umano tugi- 


sin si Al-Ghozi. Pinagsusunog din 
ng AFP ang mga bahay at suplay 
ng pagkain ng daan-daang sibil- 
yang nagsilikas nang magkaroon 
ng putukan. Lima sa walong di ar- 
madong tauhan ng MILF na dinu- 
kot ng mga sundalo mula sa lugar 
ang sinalbeyds. Ito sina Mahmod 
Esmail, Jeran Ulanda, Gayson 
Ulanda, Sapra Bago at Siddiq 
Edris. Ikinulong muna sila sa him- 
pilan ng 1st Infantry Division sa 
Upper Pulacan, Labangan, Zambo- 
anga del Sur bago patayin. Hindi 
pa rin inililitaw sina Sakib Esmail, 
Mohmin Abdul at Rasul Hasim. Sa- 
mantala, dinukot din mula sa La- 
pasan, Cagayan de Oro City noong 
Agosto 19 si Hadji Yunos Esmail, 
kapatid ni Sakib Esmail. 

Nanawagan ang NDF-WMR sa 
lahat ng patriyotiko at progresi- 
bong pwersa sa Mindanao na ilan- 
tad at tutulan ang patuloy na pag- 
dukot at pagsalbeyds ng mga ka- 
raniwan at inosenteng sibilyang 
Moro sa ngalan ng “gera laban sa 
terorismo” na itinutulak ng rehi- 
meng US-Arroyo. 


11 


N BALITA | 


Pagbasura sa GATT, iginiit ng Anakpawis 


NANAWAGAN sa Senado kamakai- 
lan ang grupong Anakpawis na 
ibasura ang General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) na isinu- 
long ni Pres. Gloria Arroyo noong 
senador pa siya at pinagtibay ng 
senado noong 1994. 

Inihayag ito ni Rafael “Ka 
Paeng” Mariano, tagapangulo ng 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 
at Anakpawis sa isang porum sa 
Quezon City nitong Agosto 22. 

Aniya, sa walong taong pagpa- 
paloob sa balangkas ng GATT at 
World Trade Organization (WTO), 


walang natamo ang bansa kundi 
ibayong kahirapan. Ilang milyon 
ang nawalan ng hanapbuhay, lu- 
mobo ang depisit sa kalakalan tu- 
ngong $5.2 bilyon at maraming 
magsasaka ang nalugi dahil sa 
pagbaha ng mga murang imported 
na produktong agrikultural. 

Ang pagbasura sa GATT, ayon 
naman kay Carmen “Lola Mameng” 
Deunida, bise presidente ng Anak- 
pawis, ay unang hakbang upang 
makaalis ang bansa sa WTO na pi- 
naghaharian ng mga imperyalista 
sa pangunguna ng US. 


Kautusan laban sa ampalaya, tinuligsa 


SI NALUBONG ng galit at paglaban 
ang kautusan kamakailan ng De- 
partment of Health (DOH) na itigil 
ng mga doktor at mga mangga- 
gawa sa sektor ng kalusugan ang 
pagbibigay ng mga gamot na nag- 
mula sa ampalaya bilang dagdag 
na gamot sa sakit na diabetes. 
Ayon sa mga doktor at mang- 
gagawa sa kalusugan, palalalain 
lamang nito ang sitwasyon ng ma- 
raming may diabetes na umaasa sa 
gayong mga gamot dahil wala si- 
lang kakayahang bumili ng mga 
mamahaling gamot na gawa ng 


mga dambuhalang kumpanya. 
Pinatunayan ng maraming pa- 
syente at maging ng mga doktor 
ang positibong epekto ng ampalaya 
sa kalusugan ng mga may diabetes. 
Ayon sa mga doktor, maniobra 
ng mga dayuhang kumpanya ng 
gamot ang nasa likod ng kautusan 
ng DOH. Nais maliitin o isaisanta- 
bi ng mga ito ang mga lokal na 
halamang gamot dahil nababawa- 
san ang kanilang benta at kita sa 
bansa. Noong 2002, umabot sa 
P800 milyon ang halaga ng nai- 
bentang halamang gamot. 


Gen. Reyes, nagbitiw 
sa pwesto 


NAGBITIW si Gen. Angelo Reyes 
bilang Secretary of National De- 
fense noong Agosto 28. Dalawang 
araw bago ito, buong yabang ni- 
yang sinabi na hindi siya bababa 
sa pwesto. 

Kilalang handler ni Pres. Arro- 
yo si Gen. Reyes sa pagpapatupad 
ng todo-gera laban sa rebolusyo- 
naryong kilusan at mga patakaran 
ng imperyalismong US tulad ng 
Visiting Forces Agreement (VFA), 
Mutual Logistics Support Agree- 
ment (MLSA), Balikatan Exercises, 
at iba pa. 

Pangalawang upisyal na ng 
gubyernong Arroyo si Gen. Reyes 
na nagbitiw mula nang pumutok 
ang nabigong pag-aaklas ng 300 
nakababatang upisyal at sundalo 
noong Hulyo 27. Unang nagbitiw 
si Gen. Victor Corpus, hepe ng In- 
telligence Service of the Armed 
Forces of the Philippines. 

Ang pagbibitiw ni Reyes ay 
desperadong hakbang upang pahu- 
pain ang matitinding atakeng ina- 
ani ng administrasyong Arroyo. 
Nais din niyang makaligtas sa mga 
akusasyon na siya at si Gen. Cor- 
pus ang utak ng mga pambobomba 
sa Mindanao, at sa pagkakasang- 
kot niya sa iba't ibang katiwalian. 


Armadong labanan sa Nepal, muling pumutok 


MULING sumiklab ang armadong pakikibakang pinamu- 
munuan ng Communist Party of Nepal (Maoist) [CPN(M)] 
nang bumagsak nitong Agosto 27 ang usapang pangka- 
payapaan sa pagitan nito at ng monarkiya ng Nepal. 
Nitong Agosto 31, sinalakay ng People's Liberation 
Army (PLA) ang isang istasyon ng pulisya sa Chapiya, 
300 kilometro sa kanluran ng kabiserang Kathmandu. 
Apat na pulis ang napatay at nakasamsam ang mga 
gerilya ng mga armas at bala. Dalawa pang taktikal na 


12 


opensiba ang inilunsad ng PLA sa ibang mga lugar 
noong araw ding iyon. 

Pitong buwan ding humarap sa negosasyong pang- 
kapayapaan ang CPN(M). Subalit matigas na tumang- 
gi ang reaksyunaryong gubyerno ng Nepal na tangga- 
lin ang CPN(M) at mga organisasyong pinamumunuan 
nito sa talaan ng mga "terorista." Binatikos din ng 
CPN(M) ang panghihimasok ng US sa prosesong pang- 
kapayapaan. 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2003 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIV Blg. 15 
Setyembre 7, 2003 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Paigtingin ang mga pakikibakang bayan 
para ibagsak ang rehimeng US-Arroyo 


M abilis na lumalala ang pagkakahiwalay sa mamamayan ng rehi- 


meng US-Arroyo. Isang matinding pampulitikang krisis ang yu- 

mayanig ngayon sa naghaharing estado na nagbabanta ng mas 

maagang pagwawakas ng paghahari ng rehimeng Arroyo, katulad rin ng re- 

himeng Estrada at diktadurang Marcos, na kapwa napatalsik dahil sa 
pagpapakapapet, militarismo at katiwalian. 

Hinahalukay ngayon sa publiko ang malalaking kaso ng korapsyon 

kapwa sa Malakanyang at sa AFP na ibinunyag ng pag-aalsang militar no- 


a ia NA ong Hulyo 27 at ng mga pulitikong kalaban ni Arroyo. Nahahalungkat 
Rh LANA din ang responsibilidad ng rehimeng Arroyo sa teroristang pambo- 
C mga kaso ng malalaking katiwalian ng mag-asawang 
IM Arroyo, gayundin ng mga personaheng pinakamalalapit sa 
mayang laban sa mga katiwalian ng gubyernong Estrada ang 
& nagluklok sa rehimen. 

yang Pilipino sa pagkapapet at militarismo ng rehimeng 
Arroyo. Bunsod ng mga patakarang makadayuhan at 
yr... at ang pagkawasak ng mga pwersa sa produksyon at 
buhay ng masang anakpawis. Binigyang-daan nito ang 
reresulta sa parami nang paraming kaso ng mga pag- 

labag sa karapatang-tao. 


SELF bomba sa Davao nitong unang bahagi ng taon, gayundin ang pinsala 
at salantang dulot ng militarisasyon sa kanayunan bunga ng tero- 
ristang todo-gera ni Arroyo. 
4 KU Lubos na ikinagagalit ng malawak na mamamayan ang 
kanila, lalupa't isang pag-aalsa ng milyun-milyong mama- 
| Ginagatungan nito ang tumitinding galit ng mamama- 
anti-mamamayan ng papet na republika sa ilalim ng re- 
himeng Arroyo, lalong lumalala ang krisis sa ekonomya 
papalalang interbensyong militar ng US at, sa udyok 
ng US, iniutos ang papatinding militarisasyon na nag- 
Sa pamumuno ng mga ligal na pwersang pamban- 
sa-demokratiko, ang mga papet at militaristang pa- 


ù 
7 iba P 
? R WEN , EH 
i D Wg $. E 
FA NG kad $ A e N é 
` 
1 BN Pa 


ke 


Mga tampok sa Iskandalong Jose Pidal | 22 armas nasamsam Mga tropa ng AFP, 
isyung ito... PAHINA 3 


ng BHB sa mga reyd, CAFGU, sumanib sa 
ambus PAHINA 4 | BHB sa Agusan PAHINA 5 


